PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


Eb Kayan 


Espesyal na isyu 


Marso 29, 2001 


Sagpangin ang bawat pagkakataon, 
isulong ang digmang bayan 


Ni Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


a ika-32 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido komunista 

ng Pilipinas sa Bagong Hukbong Bayan, nagpupugay tayo sa 

mga Pulang kumander at mandirigma at binabati sila sa mga 
tagumpay na kanilang naipagwagi sa kasaysayan at sa kasalukuyan 
sa pamamagitan ng masikhay na pakikibaka at di makasariling 
pagpapakasakit. 

Igawad natin ang pinakamataas na parangal sa ating mga rebolusyo- 
naryong martir at bayani. Inspirasyon natin sila upang makibaka nang 
higit pang determinado at higit pang masigasig kaysa alinmang panahon 
sa nakaraan para sa rebolusyonaryong mithiin ng pambansang kalayaan 
at demokrasya. 

Ang Bagong Hukbong Bayan ang pangunahing organisasyon upang 
ipatupad ang prinsipal na anyo ng rebolusyonaryong pakikibaka, ang 
armadong pakikibaka. Sa paraang ito lamang natin maibabagsak ang 
kapangyarihang pang-estado ng mga mapagsamantalang uri at maitatatag 
ang demokratikong kapangyarihan ng mamamayan. 

Mula nang ito'y itatag noong Marso 29, 1969, nagkamit ang BHB 
ng maalingawngaw na mga tagumpay sa pamumuno ng Partido, na 
ginagabayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Naisulong nito ang 
bagong-demokratikong rebolusyon ng proletaryado at mamamayang 
Pilipino sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan laban sa 


www.angbayan.org @ editors@angbayan.org 


Kumikilos ngayon 
ang BHB sa 
mahigit 100 
larangang gerilya 
sa napakalaking 
mayorya ng mga 
prubinsya sa 
bansa. Mayroon 
itong libu-libong 
Pulang 
mandirigma na 
pinalalakas pa ng 
higit na malaking 
bilang ng mga 
milisya at yunit sa 
pagtatanggol-sa- 
sarili sa 
libu-libong baryo. 
Lahat ng ito ay 
humahango ng 
lakas mula sa 
milyun-milyong 
mamamayan. 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


naghaharing sistema ng malalaking kumprador at 
mga panginoong maylupa na dominado ng US. 

Mula noong Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto, naituwid ng BHB ang malulubhang 
pagkakamaling “Kaliwa” at Kanang oportunismo. 
Bunga nito, nakonsolida at napalawak nito ang 
rebolusyonaryong hanay at baseng masa at nabig- 
wasan ng nakamamatay na mga dagok ang kaaway. 

Kumikilos ngayon ang BHB sa mahigit 100 
larangang gerilya sa napakalaking mayorya ng mga 
prubinsya sa bansa. Mayroon itong libu-libong 
Pulang mandirigma na pinalalakas pa ng higit 
na malaking bilang ng mga milisya at yunit sa 
pagtatanggol-sa-sarili sa libu-libong baryo. Lahat ng 
ito ay humahango ng lakas mula sa milyun-milyong 
mamamayan. 

Sa pagtahak sa estratehikong linya ng mataga- 
lang digmang bayan at yugtu-yugtong pag-iipon 
ng lakas, inilulunsad ng BHB ang pakikidigmang 
gerilya batay sa papalawak at papalalim na baseng 
masa sa kasalukuyang yugto ng estratehikong 
depensiba. Isinasanib nito ang armadong pakikibaka 
sa reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa. 

Nasa pusisyon ang BHB na ibayo pang lumakas 
sa gitna ng papalalang krisis ng lokal na naghaharing 
sistema at ng pandaigdigang sistemang kapitalista. 
Mataas ang antas ng rebolusyonaryong kamalayan 
ng mga proletaryong rebolusyonaryo, mga Pulang 
kumander at mandirigma at subok na at napanday 
sa mga labanan at puspusang paggawa. Kung gayon, 
magagawa nila, na samantalahin ang mga paborab- 
leng obhetibong kundisyon para sa armadong 
rebolusyon. 


ANG TAGUMPAY NG MAMAMAYAN 
LABAN SA REHIMENG ESTRADA 


Nalulugod ang sambayanang Pilipino at ang 
mga rebolusyonaryong pwersa sa pagpabagsak kay 
Estrada at sa kanyang naghaharing pangkatin. Ito'y 
isang maningning na tagumpay. Ipinakikita nito ang 
kapangyarihan ng mamamayan upang ihiwalay at 
gaplin ang isang korap at mapanupil na rehimeng 
sunud-sunuran sa imperyalismong US. 

Tiyak ang Partido sa tagumpay na ito nang 
ipanawagan nito noong ika-32 anibersaryo ng 
kanyang muling pagkakatatag na, “Pakilusin ang 
malawak na masa upang bigwasan ng pamatay 


2 


na dagok ang rehimeng Tiyak ang 
Estrada!” Mula Oktubre ng Partido sa 
nakaraang taon, lubusan tagumpay na ito 
nang nahiwalay at nasa nang 


proseso na ng mabilis na 
disintegrasyon ang rehi- 
men. 

Resulta ito ng matatag 
at militanteng pakikibaka ng 
sambayanan at ng malawak 
na nagkakaisang prente 
laban sa rehimen. Nag-alsa 
ang malawak na masa ng 
sambayanan laban sa pa- 


ipanawagan nito 
noong ika-32 
anibersaryo ng 
kanyang muling 
pagkakatatag 
na, “pakilusin 
ang malawak na 
masa upang 
bigwasan ng 


ngangayupapa ng rehimen pamatay na 
sa imperyalismong US at dagok ang 
laban sa kanyang sukdulang rehimeng 
korupsyon at panunupil. Estrada!” 


Ang ligal na demokra- 
tikong kilusang masa ay malaon nang nagpupunyagi 
mula't sapul pa laban sa rehimeng Estrada na nasa 
mando ng US. Sa kalaunan, nakapagpakilos ito 
ng 1.8 milyong mamamayan sa Edsa, ng milyun- 
milyon sa buong bansa at ng 75,000 na nagmartsa at 
sumalikop sa palasyo ng presidente upang pwersahin 
si Estrada na lisanin na ang kanyang trono. Mga 
kabataan ang higit na nakararami sa kanila. 

Ang panawagan para kubkubin ng di bababa 
sa isang milyong katao ang palasyo ay naging 
epektibo sa pagbasag sa pagtatapang-tapangan 
ni Estrada. Nang makita niya ang puu-puong 
libong kataong bumalewala sa panawagan ng mga 
reaksyunaryo na iwasan ang palasyo, bahag ang 
buntot na nagmamadaling nilisan ni Estrada ang 
palasyo. Kung sinubukan niyang manatili nang isa 
pang araw, direkta sana siyang nakubkob ng mahigit 
isang milyong katao at malamang na naaresto. 

Tuluyan siyang nawala sa kapangyarihan noong 
Enero 20, 2001, apat na araw pagkatapos papag- 
ningasin ng maka-Estradang mayorya sa Senado 
ang napakatinding indignasyong publiko nang 
ito ay bumoto laban sa pagbubukas ng ikalawang 
sobreng naglalaman ng kanyang mga sikretong bank 
account. Pero mas maaga pa sana noong Disyembre, 
maaaring naalis na si Estrada sa kapangyarihan 
kung ang mga pwersa ng pambansa-demokratikong 
kilusan ay nagkaroon lamang ng mga rekurso 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


upang mapakilos ang isang malaking bag-as ng 
organisadong masa mula sa Metro Manila, Git- 
nangLuzon at Timog Katagalugan na papalibot 
sa palasyo ng presidente. 

Ang proseso ng pagbabagsak kay Estrada 
ay binuo di lamang ng mga pamamaraang 
pampulitika at pang-organisasyon gaya ng 
paglalabas ng mga pahayag na pampulitika, 
pagdaraos ng mga pulong na paparurok sa 
malalaking mobilisasyon, pagmamartsa sa 
mga lugar ng pagtitipon at pagbigkas ng mga 
talumpati. Malaki ang iniambag ng mga grupong 
pangkultura sa pamamagitan ng paglikha ng mga 
awitin, musikang banda, teatrong pagtatanghal sa 
lansangan at entablado, mga karikatura at miyural 
upang maiangat ang kamulatan at panlabang 
diwa ng mamamayan. 

Nagamit ang luma at bagong pamamaraan 
ng komunikasyon. Nagtrabaho nang obertaym 
ang mga imprenta at makinang pang-photocopy. 
Araw-araw na nakatutok ang atensyon ng puu- 
puong milyong mamamayan sa mga brodkas sa 
radyo at telebisyon na nagkokober sa mga isyu 
at pangyayaring may kaugnayan sa kilusan para 
patalsikin si Estrada. Ilang buwang inilaan ng 
isang istasyon sa radyo ang sarili sa pagbobrod- 
kas ng mga pahayag at awiting anti-Estrada. 
Mabilisang pinalaganap ng pag-text sa cellphone 
ang mga islogan at birong satirikal. Umabot sa 
publiko sa bansa at daigdig ang mga debelopment 
sa kilusang anti-Estrada sa pamamagitan ng 
e-mail, pahayagan sa mga website at webcast. 

Naging puspusan ang kampanya para ihi- 
walay si Estrada. Ang mga progresibong taong- 
simbahan ay naghatid ng mensaheng anti-Estrada 
sa kanilang mga sermon at liturhiya. Ninyutralisa 
nila ang El Shaddai bilang pangunahing tagahakot 
ng tao ni Estrada. Blinokeyo at piniket ng 
taumbayan ang mga mansyon ng kanyang mga 
kerida, mga upisina ng kumpanya at bangkong 
kroni at ang mga bahay ng kanyang mga sagadsa- 
ring pampulitikang kroni. Ang pinakamatatalik 
na mga kaibigan niyang karamay lamang sa sarap 
ay nagsibaligtad nang di makayanan ang init ng 
mga protestang masa. 

Sa simula pa lamang ng kanyang rehimen, 
inani na ni Estrada ang poot ng mamamayan 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


sa pagpaparangya niya ng pagtataguyod sa kina- 
mumuhiang mga Marcos at sa pinakamalalaking 
kroni ni Marcos, at sa pagpapayaman niya sa 
sarili at sa kanyang mga asawa sa pamamagitan 
ng mga pondong publiko at suhol mula sa mga 
sindikatong kriminal. Walang pakundangang 
nilapastangan niya ang pambansang soberanya 
at teritoryal na integridad sa pamamagitan ng 
ratipikasyon ng Visiting Forces Agreement. 

Tinangka niya ngunit nabigo siyang maam- 
yendahan ang 1987 konstitusyon ng GRP at 
itinulak niya ang lehislasyon upang ibayo 
pang maibenta sa mga monopolyong dayuhan 
ang soberanya sa ekonomya at pambansang 
patrimonya. Pinahintulutan niya ang mga 
kumpanya ng langis at iba pang dayuhang 
monopolyong kumpanya para mambusabos sa 
mamamayan. 

Ang kasuklam-suklam na mga katangian 
ng bumagsak na rehimen ay palatandaan lahat 
ng kabulukan ng buong naghaharing sistema. 
Habang nagpipyesta si Estrada sa dambong ng 
kapangyarihan, ay bulnerable siya sa aktwal, 
na maibagsak bunga ng ibayong paglala ng 
krisis ng sistema, ng lalong pag-igting ng mga 
kontradiksyon sa hanay ng mga reaksyunaryo 
at pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusang 
masa. 


Pinaglingkuran ni Habang 
Estrada ang mga interes nagpipyesta si 
ng imperyalismong US at Estrada sa 
binigyan naman siya ng dambong ng 


laya sa korupsyon at kroni- 
ismo. Subalit naiguhit na 
ang kanyang kapalaran at 
naikahon na siya ng neo- 
liberal na dogma ng glo- 
balisasyon ng “malayang 
pamilihan” at ng mabilis 


aktwal, na 


ng krisis ng 


kapangyarihan, ay 
bulnerable siya sa 


maibagsak bunga 
ng ibayong paglala 


na umuunting mga rekurso. 
Pinadapa ang ekonomya 
ng pagkakamal ng mga 
imperyalistang kumpanya 
at bangko ng super-tubo, 
paglala ng lokal na pag- 
sasamantala at pang-aapi, 
burukratikong korapsyon, 


sistema, ng lalong 
pag-igting ng mga 
kontradiksyon sa 
hanay ng mga 
reaksyunaryo at 
pagdaluyong ng 
rebolusyonaryong 
kilusang masa. 


Partido ang linya 


nagkaisang prente 
upang pukawin at 


pinakamalawak na 
posibleng hanay 
ng mga pwersa 


pinakamakitid na 


at papalaking depisit sa badyet at kalakalan at 
lokal at dayuhang utang ng estado. 

Pagkatapos ng 20 taong walang-habas na 
dayuhang pangungutang ng rehimeng Marcos sa 
dikta ng patakarang Keynesian ng IMF at World 
Bank para sa obras publikas at produksyon ng 
hilaw na materyales para sa eksport, naipailalim 
ang Pilipinas sa mas mapandambong na dikta 
ng patakarang “malayang pamilihan” ng IMF 
at WTO. 

Ang rehimeng Aquino ang naglatag ng 
daan para sa liberalisasyon, pribatisasyon at 
deregulasyon at nang-abuso sa lokal na pangu- 
ngutang publiko. Itinodo naman ng rehimeng 
Ramos ang paglikha ng artipisyal na paglago sa 
pamamagitan ng mga mala-manupakturang may 
mababang-halagang-dagdag at ng pribadong 
konstruksyon na tinustusan, sa pamamagitan ng 
walang kasimbilis na pagpasok ng mga lokal 
at dayuhang utang hanggang ang bula ng 
mga “umuusbong na ekonomya” ay pumutok 
sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia noong 
1997. 

Nang umupo sa kapangyarihan si Estrada 
noong 1998, nabangkarote na ng mga nakaraang 
rehimen ang ekonomya at ibayo pa itong 
lumubog sa pagkaatrasadong malapyudal. Ang 
ilusyon ng “matataas” na tantos ng paglago 
sa panahon ng rehimeng Marcos at Ramos ay 
sinalamangka sa pamamagi- 
tan ng paspasang dayuhang 
pangungutang at sobrang 
konsumo ng mga nagha- 
haring uri. Ang bulnerabili- 
dad sa pulitika ni Estrada, 
bunga ng lumalalang sosyo- 


Wastong 
itinaguyod ng 


ng malawak na 


pakilusin sa ekonomikong krisis, ay pina- 
pinakamaagang lubha pa ng walang-kahihi- 
posibleng yang kasibaan ng kanyang 


pangkatin. 

Malaking biro na sa 
simula pa lamang ang kan- 
yang demagohiyang popu- 
lista na maka-mahirap. Hindi 
man lamang siya maka- 
pagkunwang para sa pam- 
bansang kaunlarang indus- 


panahon ang 


laban sa 


target. 


triyal, reporma sa lupa at pagpapabuti ng 
kabuhayan ng mamamayan. Pinagbawalan siya 
ng kanyang mga imperyalistang amo na magsalita 
laban sa dogma ng “malayang pamilihan”. Kaya, 
ang kanyang programang “pangkaunlaran” ay 
kinatampukan ng pandarambong sa ekonomya, 
pagtataguyod ng sugal at pagtatayo ng mga 
mansyon para sa marami niyang pamilya. 

Inianak ng krisis ng pandaigdigang siste- 
mang kapitalista ang sosyo-ekonomikong krisis 
ng lokal na naghaharing sistema. Inianak naman 
nitong huli ang krisis pampulitika at pinaigting 
nang higit kailanman sa nakaraan ang mga 
kontradiksyon sa hanay ng mga reaksyunaryo. 
Sa gitna ng sosyo-ekonomiko at pampulitikang 
krisis, mas tumingkad ang korapsyon ng nagha- 
haring pangkating Estrada. 

Sa katunayan, kinahiligang monopolisahin 
ng naghaharing pangkatin ang dambong ng 
kapangyarihan laban sa ibang seksyon ng mga 
mapagsamantalang uri. Binawi ng mga padrino 
na malalaking burges kumprador ng mga buruka- 
rata kapitalista ang kanilang mga sekwestradong 
ari-arian, nilooban ang pananalaping publiko at 
mga pondong pensyon, kinopo ang mga kontrata 
ng estado, nagsagawa ng teknikal na ismagling 
at umiwas sa mga buwis. 

Sa militar at pulisya, pinaboran sa pinaka- 
iskandalosong pamamaraan ang isang maliit 
na pangkatin ng mga upisyal na pulis na nasa 
isang presidensyal na task force sa pamamagitan 
ng malaking pondo sa paniktik at oportunidad 
para sa kriminal na pagpapayaman. Dapat sana, 
ang tungkulin nila ay bakahin ang organisadong 
krimen ngunit ang ginawa nila'y patakbuhin o 
kunsintihin ang mga sindikatong kriminal na 
sangkot sa sugal, pagtutulak ng droga, kidnap- 
Jor-ransom, ismagling, prostitusyon at iba pang 
bisyo. 

Walang hanggan ang personal na kasibaan 
ni Estrada. Inoobliga niya ang kanyang mga 
kroni na bigyan siya ng paunang kabayaran sa 
malalaking kikbak na higit na mas malaki kaysa 
sa kanyang “makatarungang bahagi” sa dambong 
sa distribusyon ng pork barrel, kontrata ng estado 
sa pamimili, pagsasanib ng mga korporasyon 
na gumagamit ng pondong pensyon, pandaraya 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


sa stock market at iligal na sugal sa numero 
(hweteng) at iba pang kriminal na operasyon. 

Panahon na lamang ang kailangan bago 
ang isang kroni o kabarkada ay makaramdam 
ng panganib o pagkaagrabyado upang labanan 
at ipagkanulo siya. At siya ngang ginawa ni 
Gubernador Luis Singson, isa sa kabilang sa 
pinakamalapit na sirkulo niya ng mga kroni. 
Mula sa kailaliman ng kanyang sakim na 
paghahari, nabulatlat si Estrada. Tumungo ang 
indignasyong publiko sa mabilis na disintegra- 
syon ng kanyang naghaharing pangkatin. Naging 
posible ang pag-impeach sa kanya ng Mababang 
Kapulungan ng Kongreso at paglilitis sa kanya 
ng Senado. 

Mapayapa, militante at dambuhalang mga 
aksyong masa ang nagpabagsak sa rehimen sa 
napakaikling panahon dahil nagtagumpay ang 
linya ng malawak na nagkakaisang prente na 
pagkaisahin ang iba't ibang pwersang pam- 
pulitika ng Kaliwa, gitna at anti-Estradang 
Kanan para ikonsentra ang atake kay Estrada. 
Lahat sila'y nagkasundo at kumilos upang 
igiit ang pagpapatalsik sa kanya o di kaya'y 
pagbibitiw. Ang tuluy-tuloy na protestang 
masa ng pambansa-demokratikong kilusan ang 
nagbigay ng matibay na pundasyon sa malawak 
na nagkakaisang prente. 

Kabilang sa mga patriyotiko at progresi- 
bong pwersa ng Kaliwa at Gitna ang Erap Resign 
Movement, Bayan, Bayan Muna, Kilusang 
Mayo Uno, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, 
Pamalakaya, Migrante, Gabriela, Erap Resign 
Youth Movement, Anakbayan, League of Fili- 
pino Students, National Union of Students 
of the Philippines, College Editors” Guild of 
the Philippines, CONTEND, ACT, Karapatan, 
Promotion of Church People's Response, Kairos, 
OUSTER, Health Alliance for Democracy, 
Concerned Artists of the Philippines, ProGay 
at marami pang ibang organisasyon ng masang 
anakpawis at ng petiburgesyang lunsod. Sa 
maraming bansa, pinangunahan ng Bayan 
International at Migrante International ang 
malawak na organisasyon ng mga Pilipino sa 
ibayong dagat sa ilalim ng bandila ng Erap 
Resign Movement. 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


Kabilang sa mga reaksyu- Upang 


naryong pwersang anti-Estrada maiwasang 
ang mataas na hirarkiya ng mahulog sa 
Katoliko at iba pang simbahan, patibong ng 
ang Makati Business Club at Kanang 


iba pang mga organisasyon sa 
negosyo, KOMPIL II (isang 
maliit na grupong sumasakay 
sa pangalan ni Cardinal Sin 
at dating presidente Aquino), 
ang Council for Philippine 
Affairs (konektado kay Jose 
Cojuangco Jr.), Ang People's 
Consultative Assembly (konek- 
tado kay dating presidente 
Ramos), ang Federation of Retired Commis- 
sioned and Enlisted Soldiers (kahanay din 
ni Ramos), Kangkong Brigade (mga anti- 
Estradang lokal na upisyal sa Metro Manila, 
timog katagalugan at gitnang luzon) at ang 
United Opposition, isang pansamantalang 
kumbinasyon ng mga partido pulitikal gaya 
ng Reporma, Promdi at LAKAS-NUCD na 
itinayo ng noo'y bise presidente Macapagal- 
Arroyo upang ipakita na mayroon siyang baseng 
naasasandigan. 

Nagsagawa ng lihim na pagkilos sa hanay 
ng mga upisyal na militar at pulis upang paba- 
ligtarin sila laban kay Estrada at sa ilang 
sagadsaring loyalistang pinamumunuan ni Gen. 
Panfilo Lacson. Trinabaho naman ng mga susing 
personalidad ng maka-Kanang anti-Estrada 
ang mga upisyal sa pinakamataas na antas. 
Gayundin ang ginawa ng mga susing aktibista ng 
mga pwersang Gitna at Kaliwa sa mga upisyal 
sa lahat ng antas, laluna iyong nasa gitna at 
mababang antas. Hinimok ang mga upisyal na 
iatras ang suporta kay Estrada, igalang ang 
karapatan sa pagtitipon ng mamamayan at 
huwag ilagay sa sariling kamay ang pag-agaw 
sa kapangyarihan. 

Nagpasya ang US at mga multilateral na 
ahensyang kontrolado ng US gaya ng IMF at 
World Bank, tulad noong naibagsak si Marcos, na 
bitiwan na si Estrada na tila isang nakakapasong 
bagay sa harap ng malawak na nagkakaisang 
prente laban sa kanya. Noong Oktubre 2000, ang 


pwersa ng 
pambansa- 


kilusan ang 
kanilang 


inisyatiba. 


oportunismo, 
minantine ng mga 


demokratikong 


kasarinlan at 


ilang heneral ay pinatawag ng US sa washington 
para pagpulungan ang pagharap sa krisis at 
pinabatid na hindi aatakehin ng mga pwersang 
militar at pulis ang mga mapayapang aksyong 
masa. Nagbigay ng payo ang US kay bise 
presidente Macapagal-Arroyo na magbitiw na sa 
gabinete ni Estrada. 

Maingay na pinulaan ng IMF ang kawalang- 
kakayahan ni Estrada na mangulekta ng mas 


Walang panlabang 
yunit ng BHB ang 
direktang 
nakisangkot sa 
mga aksyong 
masa sa 
kalunsuran. 
Subalit 
gumampan ang 
BHB ng mayor na 
papel sa 
pagpapahina at 
pagbabagsak sa 
rehimeng Estrada 
sa pamamagitan 
ng tuluy-tuloy at 
umaarangkadang 
mga taktikal na 
opensiba laban sa 
mga pwersa nito 
sa kanayunan at 
sa pamamagitan 
ng paghikayat sa 
masa sa 
kanayunan na 
lumahok sa mga 
aksyong masa sa 
lahat ng dako ng 
bansa. 


malaking buwis at pana- 
tiliin sa takdang hangganan 
ang depisit sa mga gastusin. 
Idineklara nito ang inter- 
nasyunal na pag-ipit sa 
pangungutang ng rehimen. 
Kinundena din ng World 
Bank ang labis-labis na 
korupsyon, na lumalamon 
sa halos kalahati ng badyet 
ng gubyerno. Pinalalabas ng 
ganito na tila ang korapsyon 
ay hindi siyang gantimpala 
sa pagkatuta. Sa pamam- 
agitan ng internasyunal at 
lokal na burges na masmi- 
dya, maging ang mga taga- 
pagsalita at manunuri sa mga 
kumpanya para sa pamumu- 
hunan (investment houses) at 
mga bangko ay nagpahayag 
laban sa rehimen. 

Wastong itinaguyod 
ng Partido ang linya ng 
malawak na nagkaisang 
prente upang pukawin at 
pakilusin sa pinakamaa- 
gang posibleng panahon ang 
pinakamalawak na posibleng 
hanay ng mga pwersa laban 
sa pinakamakitid na target. 
Lumarga ang buong saklaw 


ng nagkakaisang prente: ang batayang alyansa 
ng mga manggagawa at magsasaka, ang prog- 
resibong alyansa ng masang anakpawis at peti- 
burgesyang lunsod, ang positibong alyansa 
ng mga progresibong pwersa at panggitnang 
burgesya at ang pakikipag-alyansa sa mga reak- 


syunaryong anti-Estrada sa layuning masamantala 
ang pagkakahati sa hanay ng mga reaksyunaryo 
at maihiwalay at mawasak ang kasalukuyang 
kaaway. 

Ipinahihintulot ng patakaran ng malawak 
na nagkakaisang prente na labanan, ihiwalay at 
gapiin ng rebolusyonaryong kilusan ang kaaway 
nang paisa-isa at, sa proseso ay makapagpalakas 
hanggang sa kakayanin na nitong ibagsak ang 
buong naghaharing sistema. Bunga ng matagum- 
pay na pakikibaka laban sa rehimeng Estrada, 
lumakas sa katunayan ang rebolusyonaryong 
kilusan nang higit kailanman sa nakaraan at 
handa itong pumasok sa panibagong rawnd ng 
pakikibaka. 

Tulad ng wastong prediksyon ng Partido, 
humantong na sa kanilang pampulitikang libingan 
ang mga “Kaliwa” at Kanang oportunista ng 
nakaraan, na naging lantaran nang kontra- 
rebolusyonaryo (gaya nina Romulo Kintanar, 
Arturo Tabara, Nilo de la Cruz, Horacio Morales 
at Edicio de la Torre) at wala nang pagbabalatkayo 
na naging lantad na mga ahente ng rehimeng 
Estrada. Nasa bingit rin ng ganap na pagkalusaw 
maging ang maliliit na grupo (SIGLAYA, KPD, 
RPA ABB at RHB) na nakipagkutsabahan sa 
kanila ngunit nagkunwaring kritikal sa rehimeng 
Estrada. 

Ang ultra-Kaliwang panawagan ng Sanlakas 
ni Popoy Lagman, na naggigiit ng pagbibitiw ng 
lahat ng matataas na upisyal ng reaksyunaryong 
gubyerno, ay isang tangkang pagsasalba kay 
Estrada at tahasang ibinasura ng mamamayan. 
Layon ng panawagan na ilayo ang pagtudla sa 
pinakamakitid na target at sumalungat sana sa 
malinaw na layuning ibagsak ang naghaharing 
pangkatin sa loob ng apat na buwan. 

Upang maiwasang mahulog sa patibong 
ng Kanang oportunismo, minantine ng mga 
pwersa ng pambansa-demokratikong kilusan ang 
kanilang kasarinlan at inisyatiba. Nakipagtulun- 
gan sila sa mabuway at di mapagkakatiwalaang 
mga reaksyunaryong alyado subalit iniwasan o 
tinanggihan nilang pumasok sa mga organisadong 
balangkas na tulad ng People's Consultative 
Assembly, Council of Philippine Affairs at 
Kompil II. 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


Tiniyak ng Partido ang pagdiriin sa publiko 
na kailangang manatili ang BHB sa kanayunan 
upang maglunsad ng mga taktikal na opensiba at 
hindi lumahok sa mga aksyong masa sa kalunsuran. 
Layunin ng Partido rito na pawiin ang pangamba 
ng mga reaksyunaryong alyado na lumahok sa mga 
aksyong masa, pagkaitan si Estrada ng anumang 
dahilan para magtambak ng tropa laban sa mga 
di armadong demonstrador at palakasin ang mga 
panawagan ng malawak na nagkakaisang prente sa 
reaksyunaryong militar at pulis na iatras ang suporta 
sa naghaharing pangkating Estrada at igalang 
ang demokratikong karapatan ng mamamayan sa 
pagtitipon at pagpapahayag ng sarili. 

Walang panlabang yunit ng BHB ang direktang 
nakisangkot sa mga aksyong masa sa kalunsuran. 
Subalit gumampan ang BHB ng mayor na papel sa 
pagpapahina at pagbabagsak sa rehimeng Estrada 
sa pamamagitan ng tuluy-tuloy at umaarangkadang 
mga taktikal na opensiba laban sa mga pwersa nito 
sa kanayunan at sa pamamagitan ng paghikayat sa 
masa sa kanayunan na lumahok sa mga aksyong 
masa sa lahat ng dako ng bansa. Naglunsad ang 
BHB ng mga mayor na opensiba habang sa buong 
bansa'y lumaki nang dramatiko ang bilang ng 
mamamayang lumalahok sa mga aksyong masa. 

Habang dumadaluyong ang ligal na kilusang 
masa upang patalsikin ang naghaharing pangkating 
Estrada, ang Bagong Hukbong Bayan ay nag- 
paigting ng mga opensibang gerilya sa buong bansa, 
bumigwas ng nakamamatay na mga dagok sa mga 
pwersa ng kaaway at bumigo sa Oplan Makabayan. 
Sa ikalawang hati pa lamang ng taong 2000, 66 na 
taktikal na opensiba ang matagumpay na nailunsad 
sa 32 prubinsya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 
Naging pangunahing target ang mga regular sa 
Philippine Army at Special Action Forces, CAFGU, 
mga asset at impormer ng militar. Labinsiyam 
(19) na reyd ang isinagawa sa mga detatsment ng 
PA, PNP, coast guard, CAFGU at mga punong 
himpilan ng pulisya. 

Sa pamamagitan ng mga ambus at reyd, nilasap 
ng mga pwersa ng kaaway ang malaking bilang ng 
kaswalti at nawasak ang mga sasakyan ng militar 
at pulis. Nasamsam ang matataas na kalibreng 
riple at maiikling armas, mga .50 at .30 kalibreng 
masinggan, mga 81-mm na mortar, mga M203 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


grenade launcher, mga portable at base radio 
equipment at iba pang gamit pandigma. 

Bumagsak ang isang papet na rehimen at 
pinalitan ito ng isa pa. Tulad ng sa matagumpay 
na pakikibaka laban sa pasistang rehimeng Marcos 
noong 1986, nananatiling buo ang naghaharing 
sistema. Subalit binabayo ito ng krisis na higit kaysa 
kailanman sa nakaraan. At ang mga suhetibong 
pwersa ng rebolusyon ay lumakas nang higit kaysa 
kailanman sa nakaraan. 

Ikinasiya ng mamamayan at mga rebolusyo- 
naryong pwersa na naparusahan nila ang papet 
na rehimen at sa proseso ay nakapagpalakas sila. 
Nagapi natin ang rehimeng Estrada bago nito 
naisakatuparan ang ipinangako nitong pagwasak 
sa mga rebolusyonaryong pwersa bago ang 2004. 
Nakahanda tayo, nang may dagdag na lakas at 
mataas na kumpyansa, na kumprontahin at labanan 
ang bagong papet na rehimen ayon sa hinihingi ng 
kalagayan. Sa pagpapatuloy ng rebolusyonaryong 
pakikibaka, magkakamit tayo ng ibayong malalaki 
pang tagumpay. 


NAGPAPATULOY NA KABULUKAN 
NG NAGHAHARING SISTEMA 


Ang pagpapatalsik sa rehimeng Estrada ay 
nagdulot ng pakiramdam ng kaunting ginhawa. 
Ngunit walang pangkalahatang nadaramang matin- 
ding kagalakan sa pagkakaluklok ni Gloria Maca- 
pagal-Arroyo bilang pangulo ng republikang 
neokolonyal. Ang pag-angat niya sa kapangyarihan 
ay bungang produkto lamang ng tagisan ng lakas 
sa pagitan ng nagngangalit na mamamayan at ng 
rehimeng Estrada. 

Ang kasalatan ng entusyasmo para sa bagong 
rehimen ay sanhi ng bagay na taglay din nito 
ang katangiang malaking kumprador-panginoong 
maylupa na kapareho ng nakaraang rehimen at may 
mataas na potensyal sa katiwalian at panunupil. 
Ang bagong papet na pinuno ay tagapagtaguyod 
ng globalisasyon ng “malayang pamilihan”. At 
ni hindi siya hinangaan sa atrasado na niyang 
pagbibitiw sa kanyang pusisyon sa gabinete ng 
rehimeng Estrada. 

Sa hanay ng mga reaksyunaryo, ang naghaha- 
ring pangkating Macapagal-Arroyo ang nakinabang 
nang pinakamalaki sa pagbagsak ni Estrada. Subalit, 


7 


kaalinsabay, minana nito ang isang ekonomyang 
nasa mas malalang krisis kaysa nakaraan at 
isang gubyernong higit kailanman sa nakaraan 
ay bangkarote at higit na batbat ng korapsyon 
at paksyunalismo. 

Ang reaksyunaryong katangian ng rehimen 
ay pinatitingkad ng 
sobrang pagpapalaki 


Ang bagong rehimen ay walang inihahapag 
na mga pang-ekonomyang patakarang iba sa mga 
ipinatupad ng rehimeng Estrada. Para lamang ito 
sa pagreretoke ng “medium-term development 
plan” ng bumagsak na rehimen. Nananatiling 
tapat si Macapagal-Arroyo sa kanyang rekord ng 
pagtutulak ng lehislasyon alinsunod sa linya ng 
globalisasyon ng “malayang pamilihan”, sa ilalim 


Minana ng rehimeng 


Macapagal-Arroyo ang 
isang ekonomyang nasa 
mas malalang krisis 
kaysa nakaraan at isang 


gubyernong higit 


ni Macapagal-Arroyo 
sa papel ng mga 
upisyal ng militar at 
pulisya sa pagpap- 
atalsik kay Estrada 


kailanman sa nakaraan 
ay bangkarote at higit 
na batbat ng korapsyon 


at ng kanyang pau- 
lit-ulit na pan- 
unuyong-alipin sa 
labis-labis na pagpa- 
pamalas ng pasasala- 
mat sa kanila, laluna 
sa mga bumaligtad sa pinakahuling sandali na 
lamang at nag-urong na lamang ng suporta kay 
Estrada sa takot na kung hindi gagawin ito ay 
hindi sila susundin ng kanilang nakabababang 
mga upisyal at kawal. 

Sa utos ng US, pinalulubag ni Macapagal- 
Arroyo ang loob at itinataas ang ranggo ng 
mga upisyal na naging malapit kay Estrada at 
nanulsol dito upang magpatupad ng magastos na 
patakarang todong gera. Inilalagay niya ang sarili 
sa parehong mahinang pusisyong pinaglugaran 
ni Estrada sa sarili relatibo sa reaksyunaryong 
mga armadong pwersa. 

Isa pang nagdudumilat na manipestasyon 
ng reaksyunaryong katangian ng bagong rehimen 
ang pagsisikap ni Macapagal-Arroyo na pagkai- 
sahin hindi lamang ang kanyang koalisyong 
malaking kumprador-panginoong maylupa, ang 
United Opposition, kundi pati ang Nationalist 
People's Coalition ni Eduardo Cojuangco at ang 
Kilusang Bagong Lipunan ng mga Marcos, bilang 
paghahanda para sa eleksyong presidensyal 
sa 2004. Ang anak ni Eduardo Cojuangco ay 
tumatakbo para sa kongreso sa Pangasinan 
sa ilalim ng bandila ng NPC-Lakas at ang 
mga Marcos ay tumatakbo para gubernador at 
kongresista sa Ilocos Norte sa ilalim ng bandila 
ng KBL-Lakas. 


at paksyunalismo. 


ng mga rehimeng Ramos at Aquino. 

Gumigiray ang ekonomya ng Pilipinas dulot 
ng pagputok ng bula ng “bagong ekonomya” 
sa US at dulot ng tunguhing resesyon sa US 
at sa buong daigdig. Isang buong taon nang 
bumubulusok ang halaga ng mga ari-arian sa 
US mula sa mga pantastikong antas ng sobrang 
paghahalaga. Halagang $4 trilyon na ang nalipol 
sa stock market. Apat na ulit na mas malala ito sa 
pagkagunaw ng stock market noong 1987. Halos 
kalahati ng mamamayan sa US na naipit sa stock 
market ang nabangkrap. 

Malubha ang krisis ng sobrang produksyon 
sa US. May dambuhalang labis na kapasidad 
at sobra-sobrang imbentaryo, laluna sa mga 
produktong high-tech, sa harap ng ibayong pagliit 
ng kakayahang bumili ng mga mamimili sa US. 
Pinalalala nito ang malaon nang pandaigdigang 
krisis ng sobrang produksyon at krisis sa 
pinansya, laluna sa mga baon-sa-utang na bayan, 
na walang nalilikhang pang-eksport maliban sa 
mga hilaw na materyales at mala-manupaktura. 

Ang pagbagal ng ekonomya ng US at ang 
sandekada nang pagkabahura ng ekonomyang 
Hapones ay nangangahulugan ng pag-unti ng 
mga order para sa hilaw na materyales at mga 
mala-manupakturang pangkonsumo mula sa 
Pilipinas at saan pa mang dako ng daigdig. Walang 
pag-asang tatangkilikin ng pamilihang Europeo 
ang mga eksport ng Pilipinas, dahil apektado 
rin ito ng krisis sa US. Ang kasalukuyang 
pandaigdigang krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista ay pinakamalala na, pagkaraan ng 
Ikalawang digmaang pandaigdig. 

Ang biglaang pagbawas sa kita mula sa 
eksport ay makapagpapalaki pa ng depisit sa 
kalakalang panlabas. Kaalinsabay, nahihibas ang 
dayuhang pautang habang ang mga obligasyon 
sa pagbabayad ng utang ay nagpapatung-patong. 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


Ang gastos sa pag-import ng mga produktong 
pamprodyuser at pangkonsumo ay sumisirit 
paitaas relatibo sa kita sa eksport. Paulit-ulit 
na tataas ang presyo ng imported na pang- 
gatong. Bunga ng pagbagsak ng produksyong 
agrikultural, pati bigas, mais, mantika at asukal 
ay nasa listahan na ng iniimport. 

Walang malamang gawin ang rehimeng 
Macapagal-Arroyo kung paano palalakihin ang 
kita sa buwis ngayong dumadausdos ang lokal 
na produksyon, lumalaganap ang maramihang 
disempleyo at tumataas ang mga presyo sanhi 
ng kambal na hambalos ng kakulangan sa mga 
produkto at mas mataas na gastos sa pag-import. 
Tulad ng rehimeng Estrada, inuutusan ito ng 
IMF na bawasan ang depisit sa gastusin at 
magpataw ng mas mabigat na pasaning buwis 
sa mamamayan. 

Nagpahayag na ito ng patakaran sa 
pagtitipid. Ang patakarang ito ay nanganga- 
hulugan ng pagpapasa ng bigat ng krisis sa 
ekonomya sa malawak na masa ng sambayanang 
Pilipino. Ang mga manggagawa ay patuloy 
na ipinaiilalim sa patakaran ng pleksibilidad 
ng paggawa, pinagkakaitan ng kasiguruhan 
sa trabaho, hanapbuhay at disenteng antas ng 
minimum na sahod. Ang mga magsasaka at mang- 
gagawang bukid ay patuloy na ipinaiilalim sa mas 
masasahol na kundisyon ng pagsasamantalang 
pyudal at malapyudal. 

Minamasaker ang mga trabaho sa gubyerno 
at kinakaltasan ang laang-gugugulin sa mga 
serbisyong panlipunan (kalusugan, edukasyon, 
pampublikong pabahay, ayudang teknikal at 
pautang para sa produksyon ng pagkain at mga 
katulad). Ang pinakamataas na prayoridad sa 
badyet ng estado ay para sa mga obligasyon 
sa pagbabayad ng utang. Kaalinsabay, hindi 
humuhupa ang burukratikong korapsyon at 
paggasta para sa mga kasangkapan at operasyon 
ng militar at pulisya. 

Bunga ng krisis sa ekonomya, mas makitid 
ang batayan para sa mahinahong pagbibigayan 
sa hanay ng mga reaksyunaryong pwersa. Ang 
krisis sa pulitika ay tiyak na lalala sa pagkaligalig 
at magdedestabilisa sa rehimeng Macapagal- 
Arroyo. Mula sa labas, hinahamon ang rehimen 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


ng isang lantad na oposisyon ng mga pwersang 
maka-Estrada. Kaalinsabay, niyayanig din ito ng 
mabuway na kumbinasyon ng magkakaribal na 
grupong pulitikal sa loob ng rehimen. 

Ang Laban ng Demokratikong Pilipino ni 
Angara at ang Partido ni Estrada, ang Partido ng 
Masang Pilipino, ang mga pangunahing salalayan 
ng koalisyong elektoral laban sa rehimeng 
Macapagal-Arroyo. Ang Nationalist People's 
Coalition ng pinakamalaking kroni ni Marcos at 
pinakamalaking padrino ni Estrada na si Eduardo 
Cojuangco ay namamangka sa dalawang 1log 
ng koalisyon ng oposisyon at naghaharing 
koalisyon. 

Ang naghaharing koalisyon ay binubuo 
ng Lakas-NUCD nina Ramos at de Venecia at 
ng Reporma ni General De Villa, kasama ang 
nakabababang mga partner nito, ang Aksyon 
Demokratiko at ang Promdi. Nagmamaniobra- 
han sila laban sa isa't isa upang makuha ang 
pinakamatatabang pusisyon sa gubyerno at 
nagbabaka-sakali sila kung magagamit nila si 
Macapagal-Arroyo para 


makakuha ng malaking 
parte sa eleksyong presi- 
densyal sa 2004 o di kaya'y 
bitiwan na siya kapag 
nasira na siya bago ang 
nasabing eleksyon. 
Hati-hati ang baseng 


May tendensya si 
Macapagal-Arroyo 
na mawala sa isip 
ang lumulubhang 
krisis sosyo- 
ekonomiko at ang 
militanteng kilusang 


pulitikal ni Macapagal- 
Arroyo. Naniniwala siyang 
makapamamayani siyang 
parang reyna sa magkaka- 
tunggaling paksyon sa loob 
ng kanyang rehimen, makakabig ang ilan sa 
mga paksyon ng oposisyon at mabibigyang- 
kasiyahan ang mamamayan sa pamamagitan ng 
makikinang ngunit mabababaw na “relasyong 
publiko”. May tendensya siyang mawala sa isip 
ang lumulubhang krisis sosyo-ekonomiko at ang 
militanteng kilusang masa ng mga makabayan at 
progresibong pwersa. 

Itinuturing ng mga reaksyunaryo ang 
kasalukuyang burges na eleksyon bilang mapaya- 
pang paraan upang mapaghati-hatian ang poder at 
bilang mabisang paraan upang mahati at mapag- 


masa ng mga 

makabayan at 

progresibong 
pwersa. 


Ang rehimeng 
Macapagal-Arroyo 
ay bulnerable na 
bumaho sa 
mamamayan o 
maibagsak ng 
mamamayan at ng 
isang malawak na 
nagkakaisang 
prente bunga ng 
kawalan nito ng 
maihaharap na 
solusyon sa krisis 
sosyo-ekonomiko 
at gawa ng 
paghahasik nito ng 
armadong lagim 
laban sa 
mamamayan at mga 
rebolusyonaryong 


harian ang mamamayan. 
Ngunit hangga't sumusulong 
ang rebolusyonaryong kilu- 
sang masa, ang burges na ele- 
ksyon ay isang paraan upang 
makilala ng mamamayan at 
ng mga rebolusyonaryong 
pwersa ang umiigting na mga 
bangayan sa hanay ng mga 
reaksyunaryo. 

Sa hanay ng mga pwer- 
sang militar at pulis, may 
papatinding mga tunggal- 
iang paksyunal sa pagitan ng 
mga loyalista ni Estrada at 
ng mga bagong loyalista ni 
Macapagal-Arroyo. Hayagan 
at lihim silang nag-aagawan 
sa mga promosyon, mapag- 
kakakitaang destino, kontrata 
sa pagbili at kontrol sa iba't 
ibang sindikatong kriminal. 


10 


pwersa. Ang kabulukan ng naghahar- 


ing sistema ay tahasang naipakikita hindi lamang 
sa malaganap na mga paglabag ng militar at 
pulisya sa karapatang-tao at internasyunal na 
makataong batas kundi pati na rin sa direktang 
mga kuneksyon ng matataas na upisyal ng militar 
at pulisya sa mga sindikatong kriminal. 

Ang suyong-aliping pagsusunud-sunuran ni 
Macapagal-Arroyo sa militar ay nagpapatotoo 
sa kanyang matinding takot sa kanila, kahit 
pa nga mula dekada 1980 ay may pagkiling 
na ang patakarang US sa pagkontrol sa mga 
kliyenteng estado sa pamamagitan ng mga pang- 
ekonomya at pampinansyang panikwas kaysa sa 
pamamagitan ng mga hunta militar o sibilyang 
pasistang diktador. Magkahiwalay na nakumbinsi 
siya nina dating pangulong General Ramos at 
General De Villa na dapat niyang palayawin 
ang militar kundi'y mahaharap siya sa banta 
ng kudeta. 

Kaya, ginawa niyang “munting pangulo” 
(executive secretary) si De Villa at nahinirang niya 
ang mga retiradong heneral sa ibang matataas na 
pusisyong karaniwa'y sibilyan ang humahawak. 
Halatang pagtatangkang makaakit ng pabor sa 


establisamentong militar ang paghirang niya 
kay Gen. Reyes bilang kalihim ng pambansang 
tanggulan at kay Gen. Villanueva bilang estado 
mayor ng sandatahang lakas. 

Ang dalawang heneral ay naging paborito 
ni Estrada at pangunahing tagapagpatupad ng 
kanyang patakarang todong gera. Ang promosyon 
nila ay salungat sa idineklara ni Macapagal- 
Arroyo na pagwawakas sa naturang patakaran 
ni Estrada at pagnanais na makipagnegosasyong 
pangkapayapaan sa National Democratic Front 
of the Philippines at sa Moro Islamic Liberation 
Front. 

Mas malamang na matapos matantyang 
sapat na niyang “nakonsolida” ang kanyang 
pusisyon at matapos mabigong linlangin ang 
rebolusyonaryong kilusan tungo sa kapitulasyon, 
maglalagot siya para sa panunupil militar laban 
sa rebolusyonaryong kilusan, tulad ng ginawa 
ni Aquino noong 1987. Maaari siyang itulak 
ni General Reyes tungo sa isang militaristang 
patakaran at makikinabang ito sa kabiguan ng 
nasabing patakaran habang aanihin niya ang 
mga paninisi. Tila walang kamalay-malay si 
Macapagal-Arroyo na inihahanda ng US si 
General Reyes bilang bagong bersyon ni General 
Ramos. 

Umaasa si Macapagal-Arroyo na patuloy 
siyang makapangingibabaw sa magkakatungga- 
ling paksyong pulitikal at paksyong armado sa 
loob ng kanyang rehimen at maisasaayos niya ang 
mga ito para sa kanyang kandidatura sa eleksyong 
presidensyal sa 2004. Ngunit ang lumulubhang 
krisis pang-ekonomya at panlipunan at ang 
paksyunalismo sa loob ng kanyang rehimen ay 
malamang na bubulabog sa kanyang paghahari 
sa loob ng relatibong maikling panahon. 

Maaaring bumilis ang pampulitikang krisis 
ng naghaharing sistema bunga ng pagdaluyong ng 
rebolusyonaryong kilusang masa ng sambayanan 
sa proseso ng paglaban nila sa tumitinding 
pagsasamantala at pang-aapi. Sa paraang katulad 
ng pagkakatanggal kay Estrada sa poder, ang 
rehimeng Macapagal-Arroyo ay bulnerable 
na bumaho sa mamamayan o maibagsak ng 
mamamayan at ng isang malawak na nagkakai- 
sang prente bunga ng kawalan nito ng maihaharap 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


na solusyon sa krisis sosyo-ekonomiko at gawa 
ng paghahasik nito ng armadong lagim laban sa 
mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa. 

Habang kinokonsolida pa lamang ang 
pusisyon nito, batid ng rehimen na hindi maaaring 
gamitin ang lantarang dahas laban sa nagpopro- 
testang masa at sa armadong rebolusyonaryong 
kilusan nang hindi haharapin ang panganib 
na mapatalsik o pagkabigong makapasa sa 
reeleksyon bunga ng mataas na pinsalang pulitikal 
at pinansyal na gastos sa mga aksyong militar 
at pulis. 

Kaya, nagkukunwang nakikinig ang rehi- 
men sa mga hinihingi ng mga nagpoprotestang 
masa. Idineklara na rin nito ang pagwawakas sa 
patakarang todong gera ni Estrada at nag-alok 
itong ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan 
sa NDFP at MILF. Ang problema ni Macapagal- 
Arroyo ay kung paano siya magigiging isang 
“mabuting presidente” sa gitna ng mga proble- 
mang sosyo-ekonomiko na hindi niya malutas- 
lutas at ng mga militaristang ipinaligid niya 
sa sarili. 

Hanggang ngayon, wala pang naipapakitang 
programa ang rehimen para malutas ang mga 
problema labas sa mga patakarang dikta ng 
IMF, World Bank at WTO. Habang nanganga- 
landakan siya ng pagnanais na magkaroon ng 
usapang pangkapayapaan, ang mga pwersang 
militar at pulis ng rehimen ay patuloy na naglu- 
lunsad ng mga kampanya ng panunupil laban sa 
mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa. 


PAGPAPATULOY NG ARMADONG 
REBOLUSYON PARA SA PAMBANSANG 
PAGPAPALAYA AT DEMOKRASYA 


Naging posible na maibagsak ng ligal na 
kilusang masa at ng malawak na nagkakaisang 
prente ang isang presidenteng tulad ni Marcos 
o Estrada, kasama ang buong naghaharing 
pangkatin dahil sa tiranya o korapsyon, o pareho. 
Ngunit imposibleng maibagsak ang buong 
naghaharing sistema ng malalaking kumprador 
at panginoong maylupa nang walang armadong 
rebolusyon. 

May sariling pwersang pandahas ang 
lokal na naghaharing sistema upang supilin 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


ang mamamayan at mga 
pwersang rebolusyonaryo. 
Ngunit bukod sa sarili nitong 
mga aparato ng pamumwersa 
para sa pagsasakatuparan 
ng armadong kontra-rebo- 
lusyon, sinusuhayan ito ng 
US bilang imperyalistang 
amo, na nagsusuplay dito ng 
mga sandatang mapangwa- 
sak at nagsasagawa ng mga 
armadong panghihimasok at 
agresyon. 

Kinakailangan, sa 
gayon, ang pagbubuo ng 
Bagong Hukbong Bayan at 
paglulunsad ng digmang 
bayan upang mawasak ang naghaharing sistema 
at makamtan ang pambansa at panlipunang 
pagpapalaya ng bayan. Batay sa kongkretong 
mga kundisyon sa Pilipinas, kung saan ang 
magsasaka ang siya pa ring mayoryang uri, 
maaaring isulong ng BHB ang estratehikong 
linya ng matagalang digmang bayan. Maaari 
itong mag-ipon ng lakas at hakbang-hakbang na 
umunlad sa mahabang panahon upang palibutan 
ang mga lunsod hanggang hinog na ang mga 
kundisyon para sa pag-agaw ng kapangyarihang 
pampulitika sa mga lunsod. 

Maisusulong natin ang simulain ng 
mamamayan para sa pambansang pagpapalaya 
at demokrasya sa pamamagitan lamang ng 
pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka bilang pangunahing anyo ng paki- 
kibaka. Kaalinsabay, kailangang isagawa ang 
ligal na pakikibaka bilang sekundaryong anyo 
ng pakikibaka upang kumplementuhan ang 
armadong pakikibaka. Ang mataas na bisa 
ng anyong ito ng pakikibaka ay ipinakita sa 
pagbabagsak kina Marcos at Estrada. 

Ang pinakamahalaga sa lahat ng ligal na 
anyo ng pakikibaka ay ang kilusang masa. 
Araw-araw nitong hinaharap ang mahahalagang 
isyu at naghahapag ng mga dapat hingin. Sa 
ilang pagkakataon, maaari nitong pakilusin ang 
mamamayan hanggang sa isang antas upang 
pabagsakin ang isang naghaharing pangkatin. Sa 


Ang BHB ay 
maaaring mag- 
ipon ng lakas at 

hakbang-hakbang 
na umunlad sa 
mahabang pana- 
hon upang pali- 
butan ang mga 
lunsod hanggang 
hinog na ang 
mga kundisyon 
para sa pag-agaw 
ng kapangyari- 
hang pampulitika 
sa mga lunsod. 


11 


Kung mananatiling 
di naparurusahan 
si Estrada, pagba- 
bayaran ito ng rehi- 
men ng mabigat na 
presyong pampuli- 
tika at haharapin 
nito ang seryosong 
mga bunga nito sa 


malawakang galit 


hinaharap, maaari itong direktang makipagkum- 
bina sa BHB sa isang estratehikong opensiba 
upang ibagsak ang sinumang presidente at ang 
buong naghaharing sistema. 

Abala ngayon ang mga reaksyunaryo sa 
isang paligsahang elektoral. Nahahati sila sa 
naghaharing koalisyong nagngangalang People 
Power Coalition at sa koalisyong oposisyong 
pinangalanan ang sarili na Puwersa ng Masa. 
Tila nagkakaisa silang ang pagpabagsak kay 
Estrada ay mapaplantsa ng eleksyon. Ngunit, 
sa katunayan, lalong iigting ang mga kontradik- 
syon sa hanay ng mga reaksyunaryo dahil sa 
kasalukuyang kundisyon ng papalalang krisis 
at sumusulong na rebolusyonaryong kilusang 
masa. 

Iginigiit ng “malawak na masa ng 
mamamayan ang pagpaparusa kay Estrada dahil 
sa kanyang mga krimen ng pandarambong at 
korapsyon. Ngunit may ilang paksyon sa 
bagong rehimen na gusto siyang palusutin sa 
pamamagitan ng padaskol na pag-uusig o ng 
pagpapahintulot na makalisan siya ng bansa. 
Kung mananatiling di siya naparurusahan, pag- 
babayaran ito ng rehimen 
ng mabigat na presyong 
pampulitika at haharapin 
nito ang seryosong mga 
bunga nito sa anyo ng 
malawakang galit ng 
mamamayan at pagkaka- 
watak-watak ng naghahar- 
ing koalisyon. 

Sumibol ang isang 
progresibong partido tulad 
ng Bayan Muna upang 
lumahok sa elektoral na 


anyo ng 


ng mamamayan at 
pagkakawatak- 

watak ng naghahar- 
ing koalisyon. 


anyo ng pakikibaka sa 
pamamagitan ng pagtakbo 
sa halalang party-list para 
sa tatlo lamang na pwesto 


12 


sa kongreso at pagsuporta 
sa mga progresibong kandidato sa iba pang 
pusisyon. Batay sa mataas na prestihiyong 
nakamit ng Bayan Muna sa kilusang masang 
nagpabagsak kay Estrada, maaasahang madal- 
ing mananalo ang mga kandidato nito. Ngunit 


napakarami ang paraan ng mga reaksyunaryo 
upang pawalang-saysay ang mga boto para rito. 
Kaakibat nito, hindi sila dapat maliitin. 

Sinasabi kapwa ng mga kaibigan at kaaway 
na malalantad ang rebolusyonaryong baseng masa 
hanggang sa antas presinto sa pamamagitan ng 
mga boto para sa Bayan Muna. Bagamat isa itong 
progresibong partidong elektoral, ang Bayan 
Muna ay hindi siyang rebolusyonaryong partido 
ng proletaryado. May sarili itong paraan sa 
pagkuha ng boto at pakikipag-alyansa. Sa gayon, 
ang saklaw ng elektoral na baseng masa nito 
ay malayong lumalampas sa rebolusyonaryong 
baseng masa. 

Sabihin mang may mahahalal na mga prog- 
resibong kandidato sa iba't ibang pusisyon sa 
reaksyunaryong gubyerno sa malapit at malayong 
hinaharap, hindi sila pahihintulutan ng mga 
reaksyunaryo na palitan ng isang makatarungan 
at progresibo ang naririyang di makatarungang 
naghaharing sistema. Pinakamalaking magagawa 
ng mga progresibong upisyal ang paglalantad 
sa kabulukan ng naghaharing sistema at pagta- 
taguyod sa mga hinihingi ng mamamayan. 

Nakipagkasundo ang National Democratic 
Front of the Philippines sa Gubyerno ng Repub- 
lika ng Pilipinas na muling ituloy ang mga 
usapang pangkapayapaan. Nagsisilbi ito bilang 
isa pang ligal na anyo ng pakikibaka kahimat 
direktang nakaugnay ito sa armadong pakikibaka. 
Batay sa pantay na katayuang pampulitika at 
ligal, hinaharap ng dalawang panel sa pakikipag- 
negosasyon ang isa't isa sa lamesa ng negosasyon 
at sinisikap na pagtuunan ang mga ugat ng 
armadong tunggalian at makarating sa mga 
kasunduan. 

Maaaring seryosong makipag-usap ang 
panel sa pakikipagnegosasyon ng NDFP upang 
sikaping magkamit ng mga pakinabang para sa 
mamamayan habang ito'y matatag sa paghawak 
sa mga rebolusyonaryong prinsipyo at pleksible 
sa patakaran, at lumalakas at sumusulong ang 
rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Anu't 
anuman, dapat na walang anumang klase ng 
ilusyon na ang usapang pangkapayapaan ay ang 
tangi o pangunahing paraan sa pagkakamit ng 
makatarungan at matagalang kapayapaan. 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


Hinahangad ng mga organisasyon para sa 
karapatang-tao, mga simbahan, at ng mamamayan 
sa kalahatan ang pagpapalaya sa mga bilanggong 
pulitikal. Ngunit hinahadlangan o pinatatagal 
ng mga militarista sa bagong rehimen ang 
pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at sa 
katunaya'y pinaiigting nila ang mapanupil na 
mga kampanyang militar sa buong bansa. 

Sinisira nila ang klima para sa negosasyong 
pangkapayapaan sa pamamagitan ng patuloy na 
malawakang paglabag sa mga karapatang-tao sa 
pamamagitan ng pagpapatupad ng patakaran ng 
pagpatay, tortyur, pagnanakaw, panununog, pwer- 
sahang malawakang pagpapalikas, at pagdakip 
sa mga pinagsususpetsahang rebolusyonaryo at 
di kombatant bilang mga bilanggong pulitikal. 
Nagpapalaya sila ng ilang bilanggong pulitikal at 
pagkatapos ay dumarakip ng mas marami pa. 

Matapos maituloy sa isang nyutral na lugar, 
tiyak na daraan sa maraming liko't ikot ang 
usapang pangkapayapaan. Ito ay dahil laging 
sisikapin ng GRP na kamtin sa negosasyon 
ang di nila makamit sa larangan ng digmaan. 
Maya't maya'y paparatangan ng GRP ang NDFP 
na ginagamit ang usapang pangkapayapaan 
para matamo ang estadong nakikidigma. Sa 
katunayan, ginagamit ng GRP ang usapang 
pangkapayapaan sa imbi at walang-saysay na 
pagtatangkang itulak ang NDFP sa pusisyon ng 
kapitulasyon at pagkikriminalisa sa sarili at 
tamuhin ang pasipikasyon ng rebolusyonaryong 
mamamayan at pwersa. 

Walang saysay na tinatangka ng pinakasa- 
gadsaring mga reaksyunaryo na pababain ang 
ating katayuan sa pamamagitan ng pagtuturing 
sa atin bilang mga insurekto sa halip na mga 
pwersang nakikidigma alinsunod sa mga batas ng 
digma. Iginigiit nilang isa lamang tayong lokal 
na problemang pampulis at kailangang pumaloob 
tayo sa negosasyon para sa pagsurender sa isang 
lugar sa loob ng Pilipinas sa ilalim ng kontrol 
at paniniktik ng reaksyunaryong gubyerno, sa 
halip na sa usapang pangkapayapaan sa isang 
nyutral na lugar. 

Kailangang sabihin natin sa sagadsaring 
mga reaksyunaryong ito na hindi nila maaaring 
idikta sa atin ang balangkas at mga kundisyon 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


ng usapang pangkapayapaan. 
Nakapag-ipon ng lakas ang mga 
rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan sa pamamagitan ng 
pagbigwas ng mga pamatay na 
hambalos hindi lamang sa mga 
pwersang pulis kundi sa mga 
regular na pwersang armado ng 


Kailangang 
panatilihin natin 
ang pag- 
mamatyag sa 
kontrarebolusyo- 
naryong dalawa- 
hang taktika ng 
rehimeng Maca- 


reaksyunaryong gubyerno. 

Nakamit natin ang esta- 
dong nakikidigma sa ilalim 
ng internasyunal na batas sa 
pamamagitan ng paglulunsad 
ng rebolusyonaryong arma- 
dong pakikibaka, pagtatayo ng 
mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika, pag-oorganisa sa 
mamamayan at pagdedepensa 
sa ating sariling teritoryo. Sa 
pamamagitan nito, at pagkakamit ng mas malalaki 
pang tagumpay sa digmang bayan, matatamo 
natin ang mas malawak na internasyunal na 
pagkilala sa ating estadong nakikidigma at, 
sa kalaunan, ang pagkilala sa demokratikong 
gubyernong bayan. 

Bukod sa usapang pangkapayapaan, may 
iba pang paraan para makamit ng demokratikong 
gubyernong bayan ang pagkilalang diplomatiko. 
Tuluy-tuloy na nagpapatupad ang NDFP ng 
gawaing proto-diplomatiko at diplomatiko at 
nagtatatag at nagpapaunlad ng pakikipag- 
relasyon sa ibang mga gubyerno batay sa mutwal 
na kapakinabangan at kooperasyon. Maaari itong 
makipagkasundo sa mga dayuhang gubyerno 
para sa proteksyon at pakinabang ng kanilang 
mamamayang nagnanais bumisita o mamalagi 
sa teritoryo ng demokratikong gubyernong 
bayan. 

Nabibigyang-patunay ng ating rebolusyo- 
naryong gubyerno ang estadong nakikidigma 
nito tuwing ang hukbong bayan ay nakadarakip 
at nakahahawak ng mga bihag ng digma sa 
iba't ibang haba ng panahon at naggagawad 
sa kanila ng makataong pagtrato alinsunod sa 
Geneva Conventions at Protocol I. Kung kayat, 
tumatalima tayo sa Declaration of Undertaking 
to Apply the Geneva Conventions of 1949 at 


pagal-Arroyo. 
Binubuo ito ng 
pananalita tung- 
kol sa kapaya- 
paan at pag- 
papaigting ng 
mga kampan- 
yang militar ng 
panunupil. 


13 


Anumang serye ng 
maliliit na tagum- 
pay sa ating higit 
na 100 larangang 
gerilya ay nagha- 

halaga ng isang 
malaking pam- 


Protocol I of 1977 ng NDFP. 

Nakikipaglaban tayo sa larangan ng digma 
habang nasa lamesa ng pakikipag-usap ang 
ating mga negosyador. Kundi”y walang makikita 
ang kaaway na pangangailangan para sa usa- 
pang pangkapayapaan kung 
humina o magwakas na ang 
armadong pakikibaka. Ang 
mga tagumpay ng ating dig- 
mang bayan at ang despera- 
dong sitwasyon ng kaaway 
ang nagtulak sa huli na maki- 
pagtalakayan tungkol sa mga 


bansang tagumpay. Ugat ng armadong tunggal- 


14 


ian at makipagnegosasyon 
para sa posibleng mga saligang reporma. 

Sa muling pagsisimula ng negosasyon ng 
NDFP at GRP, muling binubuhay ang nakaraang 
mga kasunduan. Pinakamahalaga sa lahat ng 
kasunduang ito ang: The Hague Joint Declaration, 
ang joint Agreement on Safety and Immunity 
Guarantees (JASIG), ang Formation, Sequence 
and Operationalization of the Reciprocal Working 
Committees, at ang Comprehensive Agreement 
on Respect for Human Rights and International 
Humanitarian Law (CARHRIHL). 

Ang CARHRIHL ang unang substantibong 
kasunduan alinsunod sa apat-na-puntong adyenda 
ng usapang pangkapayapaan. Sa pagpapatuloy 
ng usapang pangkapayapaan, bubuksan ang 
negosasyon hinggil sa mga repormang panlipunan 
at pang-ekonomya. Ihaharap natin ang mga 
pang-ekonomya, panlipunan at pangkulturang 
karapatan at mga hinihingi ng mamamayan. 

Kailangang unawain ng lahat ng Pulang 
kumander at mandirigma ang prinsipyadong 
pusisyon ng NDFP sa usapang pangkapayapaan 
at kailangang sugpuin ang pagkalat ng anumang 
maling ilusyong makatitibag sa rebolusyonar- 
yong kamulatan at mapanlabang diwa. Kailan- 
gang ipagpatuloy nila ang rebolusyonaryong 
gawain sa hanay ng masa at ipatupad ang mga 
tungkuling mapanlaban. 

Kailangang panatilihin natin ang pag- 
mamatyag sa kontrarebolusyonaryong dalawa- 
hang taktika ng rehimeng Macapagal-Arroyo. 
Binubuo ito ng pananalita tungkol sa kapayapaan 


at pagpapaigting ng mga kampanyang militar 
ng panunupil. Huwag nating kalimutan na wala 
pang isang buwang nakaluklok ito sa poder, 
nanawagan ang bagong papet na presidente sa 
militar at pulisya na lupigin o tapyasan ang mga 
rebolusyonaryong pwersa. 

Ang mga upisyal militar at pulis na nagtulak 
at nagsagawa ng mga pambansang kampanya ng 
panunupil sa ilalim ng mga papet na rehimeng 
Marcos (Oplan Mamamayan), Aquino (Lambat 
Bitag), Ramos (Lambat Bitag) at Estrada (Oplan 
Makabayan) ay nagpapatuloy pa rin sa mabangis 
na pananalakay sa mamamayan at mga rebo- 
lusyonaryong pwersa. 

Kailangan natin salungatin ang mga pam- 
bansa at lokalisadong kampanyang mapanupil 
ng kaaway, ang paggamit ng kaaway ng mga 
pakunwaring “civic action”, mga malakihan, 
midyum at maliitang operasyon at ang bagong 
mga gadyet tulad ng night vision goggles, 
minatyur na kagamitang pangkomunikasyon at 
global positioning system. Hindi dapat simpleng 
harapin lamang ang mga ito kundi kailangan 
nating kunin ang inisyatiba sa pamamagitan ng 
paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban 
sa mahihinang bahagi ng kaaway. 

Sa pamamaraang umaasa-sa-sarili, mapau- 
unlad natin ang ating armadong lakas at maiaa- 
ngat natin ang antas ng ating mga taktikang 
militar at teknika sa pamamagitan ng pag-agaw 
ng mga sandata at iba pang instrumento mula 
sa kamay ng mga pwersa ng kaaway. Nakakuha 
na ng mga kagamitang high-tech ang ilan nating 
mga yunit-kumando at espesyal na yunit upang 
ang mga operasyon ay magawang mas episyente 
nang higit sa nakaraan. Kailangang mahigpit na 
sundin ang mga alituntuning panseguridad hinggil 
sa paggamit ng mga kompyuter, cellphones at iba 
pang kagamitang maaaring masubaybayan. 

Maglunsad tayo, sa pangunahin, ng iba't 
ibang laking saligang taktikal na opensiba para 
sa pagpapaunlad ng ating armadong lakas. 
Kailangang ilunsad lamang yaong mga labang 
tiyak na maipagwawagi sa pamamagitan ng 
pag-iipon ng superyor na pwersa at paggamit 
ng elemento ng sorpresa laban sa relatibong 
mahihinang bahagi ng mga pwersa ng kaaway. 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


Anumang serye ng maliliit na tagumpay 
sa ating higit na 100 larangang gerilya ay 
naghahalaga ng isang malaking pambansang 
tagumpay. Kaya nating mag-ipon ng hindi bababa 
sa 1,200 riple bawat buwan o 14,400 bawat taon 
kung sa karaniwa'y matagumpay na makaagaw 
ang kumand sa bawat larangang gerilya ng 
kahit sampung riple mula sa kaaway bawat 
buwan. Higit pa, kumulatibo ang tantos sa 
pagpapalaki natin ng arsenal dahil nagsisimula 
tayo sa nadagdagan nang bilang ng sandata sa 
anumang takdang panahon. 

Maaaring maging pleksible ang BHB sa 
paggamit ng iba't ibang laki ng yunit, tulad ng 
mga tim, iskwad, platun, kalahating kumpanya 
o kumpanya, sa paglulunsad ng mga taktikal 
na opensiba, tulad ng mga pananambang, reyd 
o mga operasyong pang-aaresto. Laging may 
mahihinang bahagi ang kaaway, na maaari nating 
matukoy o likhain sa pamamagitan ng pag-akit 
sa kanila na magkamali. 

Bulnerable ang mga nakapirme o makilos 
na maliliit na yunit ng reaksyunaryong armadong 
pwersa, pulis, CAFGU, mga palabang pribadong 
ahensyang panseguridad at mga kriminal na 
gang. Kahit pa humaharap tayo sa matitigas 
na target, tulad ng malalaking kampo militar 
o mga matatag-na-nakatrenserang detatsment, 
maaari pa ring epektibong mabira ang mga ito sa 
pamamagitan ng paghihintay ng maliit na bahagi 
ng pwersa ng kaaway na lumabas ng kampo at 
paglipol dito nang may distansya mula sa kampo. 
Nakapaglulunsad rin tayo ng mga pagharas sa 
kampo, gamit ang mga sandata at taktikang hindi 
bumabatak sa ating mga rekurso. 

Magagamit laban sa mga napakahahalagang 
instalasyong militar ang isnayping, mga aparatong 
bumubuga ng gasolina, mga sariling-gawang 
bazooka, rocket propelled grenades, land mines 
at iba pang murang-gawang pasabog. Maaaring 
isagawa ang mga operasyon sa gabi upang 
puyatin nang puyatin ang kaaway. Maaaring 
mang-agaw tayo ng mga night vision goggles at 
iba pang high-tech na gadyet, kabilang ang mga 
tracker para sa pagtukoy ng mga nito, upang 
maibaling ang paggamit ng mga gadyet na ito 
laban sa kanila. 


Ang Bayan ” Marso 29, 2001 


Maaaring mabawasan ang kakayahan ng 
mga pwersa ng kaaway na magsagawa ng forward 
deployment laban sa atin o magpadala ng mga 
tim ng Scout Ranger o kumando laban sa atin sa 
pamamagitan ng pag-aagaw ng inisyatiba laban 
sa kanilang mahihinang bahagi at pag-aakit sa 
kanila na magkamali. May mga limitasyon ang 
opensibang kapasidad ng kaaway laban sa atin. 
Dahil ito sa pagkabangkarote ng reaksyunaryong 
gubyerno, sobrang pagkakabatak at pagiging 
limitado ng lakas-tauhan relatibo sa ating baseng 
masa, walang-tigil na pagdadalawang-isip sa 
pagitan ng pagkokonsentra at pagdidispers, 
lumalaking paksyunalismo sa hanay ng mga 
upisyal militar at pulis, at palagiang pangangai- 
langang mapangalagaan ang mga sentrong urban 
ng kapangyarihan. 

Sa mga lunsod, pinagbabangayan ng mga 
pwersang militar at pulis ng reaksyunaryong 
gubyerno ang mga kuneksyon sa 
mga pulitiko at sa mga sindika- 
tong kriminal. Nakadakma na 
sila sa leeg ng isa't isa. Lalong 
makukumplika ang kanilang 
sitwasyon oras na buhayin nating 
muli ang mga armadong yunit 
ng partisanong lunsod. Gayun- 
paman, kailangang kalkuladong 
maigi ang dalas ng kinakai- 


wak at 


Kailangang 
maipagwagi 
natin ang higit 
kaysa kailan- 
mang malala- 
king tagumpay 
sa pagpapala- 


pagkokonsolida 


langang paglulunsad ng mga ng baseng 
aksyong pamarusa upang mahay- masa at lahat 
aang mauna ang mga internal ng rebolus- 
na babagan ng mga paksyong yonaryong 
militar at pulis at maiwasang 
; l pwersa. Ang 
makapinsala ang mga ito sa pag- 
unlad ng ligal na demokratikong mamamayan 
kilusang masa. ang ating di 
Kailangang maglunsad tayo Mauu busang 


ng piling-piling mga espesyal 
na taktikal na opensiba ng mga 
armadong partisanong lunsod at mga espesyal 
na yunit komando upang parusahan ang pinaka- 
masasahol na mandarambong at mapaglabag sa 
karapatang-tao, at may-utang-na-dugong mga 
traydor. Kung maaaresto natin ang mga kaaway 
na ito ng mamamayan, kailangan natin itong 
isagawa upang sila'y maimbestigahan, mausig 


balon ng lakas. 


15 


at malitis. Ngunit kung ang mga ito'y armado at 
mapanganib, kailangang handa tayong makipaglaban 
at gumamit ng kinakailangang pwersa. 

Kailangang sunggaban natin ang lahat ng 
pagkakataon para palakasin ang Bagong Hukbong 
Bayan at isulong ang digmang bayan. Kailangan natin 
ng ibayong pagsisikap upang higit na mapalakas 
ang Partido, hukbong bayan, mga pormasyon ng 
nagkakaisang prente, mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika at mga organisasyong masa. Kailangang 
maipagwagi natin ang higit kaysa kailanmang mala- 
laking tagumpay sa pagpapalawak at pagkokonsolida 
ng baseng masa at lahat ng rebolusyonaryong 
pwersa. Ang mamamayan ang ating di mauubusang 
balon ng lakas. 

Mapararami natin ang bilang at dalas ng ating 
mga taktikal na opensibang gerilya at maitataas 
ang antas ng ating rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka sa pamamagitan lamang ng tuluy-tuloy 
na pagpapalawak at pagpapalalim ng ating baseng 
masa. Kailangan natin ang baseng masa para sa 
pagtataguyod ng ating mga taktikal na opensiba, 
pagtatakip ng ating pag-atras matapos ang bawat 
taktikal na opensiba, pag-aakit ang mga pwersa 
ng kaaway na pumasok nang malalim sa kanilang 
paglilibingang kanayunan at pagpapanatili sa kanila 
na parang bulag at bingi. 

Kailangang tuluy-tuloy na buuin ang ating 
baseng masa upang mapigilan ang pag-iral ng lantay- 
militar na sitwasyon sa pagitan ng ating maliliit na 
armadong yunit at ng mas malalaking pwersa ng 
kaaway. Tulad sa nakaraan, bago pa ang Ikalawang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto, malalagay tayo sa 
mahirap at patalong pusisyon kung pahihintulutan 
nating manaig ang kaisipang lantay-militar. Kailan- 
gan nating panatilihin ang mahusay na balanse ng 
paglulunsad ng mga gerilyang taktikal na opensiba 
at pagpapatupad ng rebolusyonaryong gawaing 
masa. 

Kailangang tuluy-tuloy na naitatatag ang mga 
lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika sa 
papalawak na mga erya sa ating bansa. Gayundin, 
ang mga organisasyong masa ng mga manggagawa, 
magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, 
aktibistang pangkultura at bata na nagsisilbing 
base nitong mga organo ng demokratikong kapang- 
yarihang pampulitika. Kailangang buuin ang mga 


16 


komite para sa pag-oorganisa sa masa, edukasyon, 
reporma sa lupa, produksyon, depensa, kalusugan, 
kultura at pagsasaayos ng mga alitan upang direktang 
matulungan ang mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika. 

Sa gawaing konsolidasyon, absolutong kaila- 
ngan ang pagbubuo ng mga organisasyong masa at 
pagbubuo ng working committees upang mabigyang- 
pagkakataon ang masa na lutasin ang kanilang 
mga suliranin, angkinin ang kapangyarihan at 
nagkakatulungang iangat ang sarili. Sa gayon, ang 
BHB ay mayroong lumalawak na balon ng mga 
Pulang mandirigma, makapangyarihang lambat 
ng impormasyon, at mga rekurso para sa digmang 
bayan. Mula sa hanay ng pinakaabanteng mga 
aktibista, kailangang magrekrut ng mga kasapi ng 
Partido at maagap na itayo ang mga lokal na sangay 
ng Partido. 


NAPAKAHUSAY NA KUNDISYON PARA 
PAGSUSULONG NG DIGMANG BAYAN 

Napakahusay ng mga kundisyon para sa paglu- 
lunsad ng bagong-demokratikong rebolusyon sa 
pamamagitan ng matagalang digmang bayan sa 
Pilipinas. Araw-araw, lumalala ang krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista at ng lokal na 
naghaharing sistema. 

Ang tinaguriang globalisasyon ng malayang 
pamilihan ay napatunayang lubusang bangkarote. 
Inianak nito ang pinakaganid na paraan ng pagsasa- 
mantala at pang-aapi sa mamamayan sa mga atrasa- 
dong bansa, gayundin sa mga imperyalistang bansa. 
Winasak nito sa pangunahin ang mga atrasadong 
bansa, pinahina ang mga papet na rehimen at 
ginawa silang bulnerable sa marahas na mga 
kontradiksyon sa pagitan ng mga reaksyunaryo, at 
gayundin sa rebolusyonaryong armadong paglaban 
ng mamamayan. 

Ang bagong kaguluhang pandaigdig ay sumi- 
sidhi. Umiigting ang mga kontradiksyon sa pagitan ng 
mga imperyalistang kapangyarihan at ng mamamayan 
sa mga papet na estado, sa hanay ng mga impery- 
alistang kapangyarihan, at sa pagitan ng malaking 
burgesya at ng proletaryado. Sumasambulat ang 
mga imperyalistang digma ng pananalakay at ang 
karahasan sa hanay ng mga reaksyunaryo. Sa harap 
ng ganitong mga kundisyon, maaaring agawin 


SA 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


ng proletaryado ang inisyatiba upang maghanda 
at magsagawa ng rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka. 

Bahagi lahat ng lumalalang krisis ng pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista ang pagkalusaw ng 
sosyal-imperyalismong Sobyet, ang pagbagsak ng 
mga rebisyunistang rehimen at ang paghahari ng 
pinakakriminal na tipo ng kapitalismo sa lahat ng 
bansa kung saan pinagtaksilan ang sosyalismo. 
Ang mga kundisyon para sa muling pag-usbong ng 
mga rebolusyonaryong kilusan para sa pambansang 
paglaya at sosyalismo ay nakasalansan nang ubod- 
linaw laban sa imperyalismo, rebisyunismo at 
reaksyon. 

Sa kanilang pagtataksil sa sosyalismo, nabigyan 
ng mga rebisyunistang naghaharing pangkatin ng 
pagkakataon ang imperyalismong US para manalo sa 
cold war at manaig bilang nagsosolong superpower. 
Kayat, nagawang patindihin ng US ang pang-aapi 
at pagsasamantala sa proletaryado at mamamayan. 
Gayunpaman, pinalalala at pinalalalim nito ang 
krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at 
nagbubunga ito ng mga digma ng pananalakay. 
Ngayo'y handa na ang entablado para sa muling 
pagsigabo ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon 
at malawak na kilusang anti-imperyalista sa lakas 
na wala pang kaparis sa nakaraan. 

Nais ng bagong administrasyon ni George W. 
Bush sa US na ipokus ang agresibong patakaran 
nito sa Asia at Pacific upang lalong maipailalim 
sa kanilang kontrol ang China, Japan at ang iba 
pang bahagi ng Asia, isang napakalawak na lugar 
kung nasaan ang kalakhan ng sangkatauhan at 
kayamanang panlipunan. Naipataw ng US ang 
kanyang neokolonyal at neoliberal na mga patakarang 
pang-ekonomya at pampinansya sa mga kliyenteng 
estado at nais pa niyang iatras ng mga ito ang mga 
pampulitikang paggigiit sa pambansang kasarinlan 
at panteritoryong integridad. 

Dahil sa pagkalusaw ng Unyong Sobyet at 
kahinaan ng Russia, lumakas ang loob ng US at 
mga kaalyado nito sa NATO na simulan ang isang 
serye ng mga agresibong digma sa kontinente ng 
Europe at Middle East kaakibat ng pagpapalawak 
ng NATO at ng mga rekurso at daraanan ng suplay 
ng langis. Ang mga kaguluhang nasimulan nilang 
udyukan sa Europe ay hahantong sa higit na paglala. 


Ang Bayan e» Marso 29, 2001 


Maaasahang magsasagawa ang mga imperyalistang 
kapangyarihan mismo ng panibagong pagsaaayos 
at paghalukay sa kasalukuyang balanse ng kanilang 
mga alyansa. Kaalinsabay, muling maisusulong 
ng proletaryado at mamamayan ang kanilang 
rebolusyonaryong pakikibaka. 

Masasamantala ng mga rebolusyonaryong 
pwersa sa Asia ang sobrang pagkabatak ng imper- 
yalismong US at ang pangmatagalang kahinaan 
nitong ibinubunga ng kanyang panunupil, panghi- 
himasok at pananalakay, ng mataas na gastusin sa 
high-tech na pananandata, multo ng digmaan sa 
Vietnam o obsesyon nito sa estratehiya ng pag-aatras 
ng kanyang mga tropang panalakay at ang inaamin 
nitong takot sa matagalang digmang bayan. 

Sa ating rehiyon, sinusuportahan natin ang 
lahat ng pakikibaka para sa pambansang kasarinlan 
at pangteritoryong integridad laban sa imperyalis- 
mong US at Japan. Sinusuportahan natin lahat ng 
rebolusyonaryong kilusan para sa pambansang 
pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo laban 
sa imperyalismo at lahat ng lokal na reaksyon. 
Inaasahan nating sa wastong panahon ay muling 
sisigabo ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka 
ng mamamayan sa Southeast Asia. 

Sinusuportahan natin ang pakikibaka ng China 
at mamamayang Tsino para sa pagbabalik ng Taiwan 
sa kanyang inang bayan, ng Democratic People's 
Republic of Korea at ng buong sambayanang 
Koreano para sa muling pag-iisa ng Korea, at ng 
mamamayang Hapon laban sa monopolyo kapitalis- 
mong US at Japan, sa kasunduang panseguridad ng 
US-Japan at sa mga base militar ng US. 


Tuluy-tuloy na sumu- Ang mga 
sulong ang pandaigdigang kundisyon para sa 
proletaryong rebolusyon at muling pag- 


ang malawak na kilusang 
anti-imperyalista. Nagsisikap 
tayong makapag-ambag nang 
ubos-kaya sa rebolusyonary- 
ong pag-abante ng proletaryo 
at mamamayan ng daigdig 
sa pagsusulong natin ng 
bagong-demokratikong rebo- 
lusyon at paglalayong ipatu- 
pad ang kasunod na sos- 
yalistang rebolusyon. 


usbong ng mga 
rebolusyonaryong 
kilusan para sa 
pambansang 
paglaya at sos- 
yalismo ay nakasa- 
lansan nang ubod- 
linaw laban sa 
imperyalismo, 
rebisyunismo at 
reaksyon. 


17 


